Mubeerenga ekisa eri bannammwe, 
nga mugondera munne, 
nga musonyiwagana, nga Katonda bwe 
yabasonyiwa ku Iwa Kristo. 


ABAEFESO 4:32 


kt 


Abantu bange abayitibwa erinnya lyange bwe beetoowaza, 

ne basaba, ne banoonya amaaso gange, ne bakyuka okuva mu 
makubo gaabwe amabi; awo ndiwulira okuva mu ggulu, 

ne nsonyiwa ekibi kyabwe, era ndiwonya ensi yaabwe. 

2 EBYAMBIRI 7:14 


Alina omukisa oyo asonyiyibwa okusobya kwe, abikkiddwa ekibi 
kye. ZABBULI 32:1 


Naye ye, bwe yali ajjudde okusaasira, n'asonyiwa obutali 
butuukirivu bwabwe, n'atabazikiriza: weewaawo, emirundi mingi 
yakyusa obusungu bwe, n'atasiikuula busungu bwe bwonna. 
ZABBULI 78:38 


Osonyiwa obutali butuukirivu bw'abantu bo, wabikka ekibi 
kyabwe kyonna. Selah. ZABBULI 85:2 


Kubanga ggwe, Mukama, oli mulungi, era weetegese okusonyiwa; 
n'okusaasira okungi eri bonna abakukoowoola. ZABBULI 86:5 


Bw'onoossaako akabonero ku butali butuukirivu, Ayi Mukama, 
ani aliyimirira? Naye waliwo okusonyiyibwa naawe, olyoke otya. 
ZABBULI 130:3-4 


Kubanga bwe munaasonyiwa abantu ebibi byabwe, ne Kitammwe 
ow'omu ggulu ajja kubasonyiwa: Naye bwe mutasonyiwa bantu 
byonoono byabwe, ne Kitammwe talisonyiwa bibi byammwe. 
MATEE 6:14-15 


Temusalira musango, so temusalirwa musango: temusalira 
musango, era temusalirwa musango: musonyiwe, 
era musonyiyibwa: LUKA 6:37 


Awo Yesu n'addamu n'amugamba nti Simooni, nnina kye njagala 
okukugamba. N'agamba nti, “Omuyigiriza, yogera.” Waaliwo 
omuwozi omu eyalina abanja babiri: omu yali abanja ssente 
ebikumi bitaano, ate omulala amakumi ataano. Era bwe baali 
tebalina kye basasula, mu bwesimbu yabasonyiwa bombi. Kale 
mbuulira, ani ku bo anaasinga okumwagala? Simooni n'addamu 
n'agamba nti, “Ndowooza oyo gwe yasinga okusonyiwa.” 
N'amugamba nti, “Osalidde omusango mutuufu.” N'akyuka 
n'atunuulira omukazi n'agamba Simooni nti Olaba omukazi ono? 
Nayingira mu nnyumba yo, tompa mazzi ga bigere byange: naye 
anaaza ebigere byange n'amaziga, n'abisangula n'ebyoya 
by'omutwe gwe. Tewanywegera: naye omukazi ono okuva Iwe 
nnayingira talekera awo kunywegera bigere byange. Omutwe 
gwange tewafukibwako mafuta: naye omukazi ono asiiga ebigere 
byange n'akawoowo. Kyenva nkugamba nti Ebibi bye ebingi 
bisonyiyibwa; kubanga yayagala nnyo: naye oyo asonyiyibwa 
ekitono, oyo ayagala kitono. N'amugamba nti Ebibi byo 
bisonyiyibwa. LUKA 7:40-48 


Mwekuume: Muganda wo bw'akusobya, munenye; 

era bw'anenenya, musonyiwe. Era bw'akusobya emirundi 
musanvu mu lunaku, n'akomawo emirundi musanvu mu lunaku 
ng'agamba nti Nnenenye; onoomusonyiwa. LUKA 17:3-4 


Mu ye tufuna okununulibwa olw'omusaayi gwe, okusonyiyibwa 
ebibi, ng'obugagga bw'ekisa kye bwe kiri; ABAEFESO 1:7 


Mugumiikirizagana, era nga musonyiwagana, omuntu yenna 
bw'aba ayomba n'omuntu yenna: nga Kristo bwe yabasonyiwa 
nammwe bwe mutyo. ABAKOLOSASI 3:13 


Bwe twatula ebibi byaffe, mwesigwa era mutuukirivu 
okutusonyiwa ebibi byaffe, n'okututukuza okuva mu butali 
butuukirivu bwonna. 1 YOKAANA 1:9 


Kubanga Mukama ajjudde okusaasira n'okusaasira, okugumiikiriza 
n'okusaasira ennyo, era asonyiwa ebibi, n'alokola mu biro 
eby'okubonaabona. OMUNTU 2:11 


Sonyiwa muliraanwa wo okulumwa kw'akukoze, n'ebibi byo bwe 
birisonyiyibwa bw'osaba. Omuntu alina obukyayi eri munne, 
n'asaba Mukama okusonyiyibwa? Tasaasira muntu alinga ye: 
era asaba okusonyiyibwa ebibi bye? OMUNTU 28:2-4 


...Ggwe, Ayi Mukama, ng'obulungi bwo obunene bwe bwali 
wasuubiza okwenenya n'okusonyiyibwa eri abo abakusonoona: 
n'okusaasira kwo okutaliiko kkomo wateekawo okwenenya eri 
aboonoonyi, balokolebwe... OKUSABA KWA MANASSEH 1: 1. 1. 


Mwagalanenga okuva ku mutima; era omuntu bw'akusonoona, 
yogera naye mu mirembe, so tokwata bulimba mu mmeeme yo; 
era bwW'anaaba yeenenyezza n'ayatula, musonyiwe. Era bw'aba 
atalina nsonyi n'anywerera ku bikolwa bye ebibi, ne bw'atyo 
musonyiwe okuva ku mutima, era oleke Katonda omusasuza. 
ENDAGAANO YA GAD 2:3, 8 


